


CAN 


& O Hanes Carwriaeth rhwng Mab Boneddig 
a Morwyn eì Dad; sef— 


CHARMING LUCRESIA. 


Fy ffrinst'm cymdeithion, b'ai wiw genych chwi 
Wneud noswaith yn llawen o ffarwel i mi; g 
Llarrc o'r wlad yma sy'n myn'd;dres:y imôr 

, Heb obaith byth eilwaith gael dyfod yn ol. 

7. Llanc ifanc wyf fi a fentrodd ei fywyd, 

Waith syrthio mewn cariad a morwyn fy nhad ; 
Rhai o'm ffryns nesa” ddai â'r newydd hwn ato, 
— Yn ebrwydd fe'm trôed i fyw i'r Life Guard. 










, 


-* 


Ac ar foreu teg cyfarfum a'm cariad, : 
Ar ddolydd tawel, ìle teca'n y fro, 
?Roedd gyda mi chaîn pris dau cant o ginis, 
Rhoddwn i hono am ei gwddf tan glo; 
Cofleidio ein gilydd a wnaem ni tan wylo, 
Fod gorfod ymadael o achos fv nhad; 
Awn i tua Llundain, a'r ferch i New England— 
Mi fentrais fy mywyd yn ol o'r Life Guard. 


* 


a 


Y 


ieu 2 ì * ys 
y y dda lu due CARN 
“ s 


—— 
jy 


r 


3 


Bu'm inau yn Llundain dros seithmis yn treinio, 
Yn disgwyl cyfleusdra ì ymadael â'r dre'; 
Ac ryw brydnawn ce's genad y cadben 
I fyned i rodio, 'doedd waeth gan i b'le: 
Myned i Harbour lle yr ydoedd llongau 
Yn codi eu hwyliau, i fyned i'r môr: 
Mi listiais fy hunan ar long o New England, 
Heb obaith byth eilwaith gael dyfod yn ol. 


Feb 


Uu 


WM —— 
5 , 
« ? YA 


í 
Barti yin 
i 


Digwyddodd in' returnio y'mhen deufis adre', 
Troii mewn i dre' Portin, deirawr cyn dydd; 
1 Y gwynt oedd yn groes a'n daliodd ì rângio, 
Nes ini gyfarfod â Thwrc Privateer; 
Bu raid ini daro yn galed mewn Battle, 
g Nes ydoedd hi deirawr ar ol codi haul; 
' Fe laddwyd ein gwyr, fe gollwyd ein Cadben,— 
Bu raid ini lorio i lawr ein broad sail. 







HÂ ed 









2 


Nid oedd ond chwe' gwr o'r llorfg wedi'u safio, 
O'r hanner cant gwyr—rai goreu'n y wlad; 
Ac yn y man y daeth Twrcs atom, 
I gael ein carcharu o ddwylaw ac o draed ; 
Myn'd â ni i Dwrci a wnaent yn ddioedi, 
A'n rhoddi ni yngharchar, ar un pryd yn dydd,— 
Yn awr cân ffarwel fo i Charming Lucresia, 
Nid oes obaith byth gael myned yn rhydd. 


Un ferch i'r brenin a ddai mewn i rodio, 
A'i dwy law-forwynion yn waitio arni hi, 
A'i pherls a'i jewels o'i chwmpas yn sheinio,— 
“ O. herwydd fy nglendid ffansiai hi fi; 
Yn chwipyn gofynodd yn ddig iawn i'r jailer, 
Pa fodd 'rych yn gallu carcharu'r fath ddyn ? 
Y fî sy'n ei chwenych tros awr yn fy nghwmni, 
I'm 'stafell i yfed un glasaid o win. 


Mi wisgwn am danaf yn galant dros ben, 
A'm gwallt yn fodrwyau o gwmpas fy mhen, 
I gael myn'd i siarad â'r Lady dros awr,— 
Am 'ngollwng o'r carchar mi hoffwn yn fawr. 
Pan aethum i gyntaf i'w 'stafell ati, 

O herwydd fy nglendid salutiodd hi fi, 
^Roedd cyn llawened o gariad fy ngweled, — 
Gwahoddodd fi y'mlaen i eistedd ati hi. 


Pan glywais fy ngwa'dd ìi eistedd wrth ei chlun, 
Mynegais fy nghyffes a'm hanes fy hun, 
Gan dd'weyd wrth liw'r hinion hyfrydlon ddi freg, 
Y gwnawn êi phriodi heb wybod i neb : 
Rwy'n deisyf cael myn'd i dreio fy ffortyn 
A'm gwŷr gyda myfi,—nid yw ond gwaith ffol, 
Nid oeddwn yn meddwl, er cymmaint fy nhrwbwl, 
At y wên fenyw returnio'n fy ol. 


Hi helia'i morwynion o'i 'stafell yn glau, 
Gael ini le dirgel i siarad ein dau; 
Cofleidio a chusanu 'nol ffasiwn y wlad, 

A chael y gwin goreu-o seler ei thad ; 
Hi fegiai fy llong; a'm gwŷr i gyd arni, 
I gael myn'd i rodio 'nol ffasiwn y wlad,— 














€ 
* . 


* Fy llong pan y cefais i'r môr a returniais, 
“ 4. " Heb ofni ar y dôn beryglon na brad, 


s> 


Ychydig o wŷr oedd gyda ni'n cychwyn, 
“A d'wedyd yn glir y gwir heb ddim gwâd, 
Ac addaw dychwelyd y'mhen deufis adre”, 
I gael ei phriodi heb wybod i'w thad ; 
; Codasom ni golours y Tyrciaid i fynu, 
ARhag ini gyffwrdd â hwy ar y môr; 
Yn awr cân ffarwel i ferch brenin Twrci, 
. Nid wy'n meddwl byth ddychwelyd yn ol. 





ua 


2£|^' yr oedd y tair blynedd y'mron dod i fyny 
Cyn imi gael gwel'd y ferch ifanc a'r chain ; 
Y gwynt oedd yn groes y'n daliodd ni i rangio, 
“Nesini ddychwelyd yn union i Spain; 
Yno yr aem ni i mewn sâff harbour, 
«. i'r dafarn win oreu i gael yfed gwin; 
Î Roedd yno Gadben a'i wyr yn byw'n llawen, 
í'w Gwahoddai fi 'mlaen i eiste' wrth eì glun. 


-wi- Yfed yr oeddym y gwin at ein gilydd, 
| A phawb oedd yn adrodd ei drwbwl a'i dro, 

1, * Yfwni iechyd iCharming Lucresia, 

tJ . Y ferch lanaf welais a'i gwddwf dan glo; 

|. £z: Pe bawn yn cael unwaith un golwg arni, 
| .'. Collwn fy mywyd cyn collwn i hì, 

Yn awr 'rwy'n resolfio am dani i rangìo, 
. | _ Os ydyw hi'n fyw mae'n digwydd i mi. 


| Gwelwn i'r cadben yn colli rhai dagrau, 

» Llawr hyd ei ruddiau wrth wrando fy nghwyn, 
* j^ Gallwn i roddi i chwi hint am dani 

.|," Pe bae chwithau gwell, y gwrifanc mwyn: 

- 'Mi gwelais hi'n cychwyn yn hardd iawn o lifrau, 
- I'r môr o New England, 1 fyned i Spain; 

' . Y ferch lanaf welais, a'i henw Lucresia, 

| “ ' Yr oedd am ei gwddwf hi chwe? thro o chain. 


s Pan glywais ì gyntaf son am ei henw, 
.Fe fforsiai fy meddwl fi ì wylo dwfr hallt; 
Ac am yr ail gwestiwn gofynwn yn union ;— 





'.Â 


O wir gariad ffyddlon mi dynwn fy ngwallt; 
Yna cymerodd ef fi yn ei freichiau, 

Gan sychu fy nagrau â thywel gwyn main, 

Yn awr cymer galon, fe ddarfuw'th holl drwblon, 
Y fi ydyw'r ferch sydd yn gwisgo'r chain. 


Rol cael â hi siarad, a gweled ei gwawr, 
Bu yno yn y diwedd orfoledd pur fawr: 
Er maint oedd trallodion helbulon y byd, 
' Fe droes yn dawelwch hawddgarwch i gyd 
Hwy gawsant yn glau fwynhau pob tiriondeb, 
Boddlondeb a phurdeb, deg undeb di gas, — 
I'r sawl a fo'n dirion daw nml fendithion, 
Fe rana Duw'n union arwyddion o ras. 


Fe luniwyd priodas mewn urddas mwyn iawn, 
_ Ac enwog gwmpeini i'w lloni modd llawn, 

Gwin a chynghanedd ddigonedd a gaid, — 

Yr oedd yno'n rhedeg pob peth a fai'n rhaid ; 
Llawenydd mwyn llon yn gyson a gawsant, 

I fyw mewn gogoniant, da lwyddiant di lid; 


Nid oes gwell cynysgaeth na chariad pur perffaith,” 
Mae'n well na'r byd maith a'i gywaeth i gyd. 


$ 
—_—— 


. Jenkins, Argraffydd, Aberystwyth. 





